


MARWNAD, 
| 
| 
| 
| 


Y PARCH. WILLIAM JENKINS, 
y 


Diweddar Weinidog yr Efengyl ymhlith y, 
- BEDYDDWYR, c 


YN Y DOLAU, SXE PAESYFEI 


Yr hwn (wedi iddo fod oddeutu X3 o Flynyddoedd yn 
llafurus a llwyddiannus yn y Weimdogaeth, a 
chwedi, “ ymdrech deg, a. chadw “ y ffydd,”). a 

bo. orphenodd ei yrfa mewn llawn, sicrwydd, o heddwch 

do a Duw trwy huno yn yr Angau ; 


| HYDREF 28, i842, YN 57 OED. 


“ Y mae efe wedi marw yn llefaru etto. /— PAUL, 


«* Â'r doethion a ddysgleiriant fel dysgleirdeb y ffur- 

y fafen, a'r rhai a droant lawer i gyfiawnder, a fyddant fel 

' y sêr byth ac yn dragywydd.”— DANIET. er 
bt ““ ;eaves have their time to fall, 
4 And flowers to wither at the North wind's $ bycdth 
“a And stars to set—but, all, o 
be 'Thou hast all seasons for thine own, O death l^ 
l^ HgMANS. 





A gyfansoddwyd 
Gau J. LEWIS, (ErDDIL GOMER.) 


a 








Ur LLANDILO: 
ARGRAFFWYD GAN T. JAMES. 


1843, 






























MARWNAD, &c. 


I. BETH yw'r newydd sydd trwy'r gwledydd, 
Beth. yw'r galar dwy sar DIO, 
Sy'n meddiannu pob rhyw raddau, 
Y ^ ^ 
Hwyr â borau yma â thraw; si 
Och, hên angau llym ei gle Fn 


Brenin dychryniadau yw, 


“ 


Gelyn chwerw holl dd lynolryw, i 


I bawb ydyw 'mhlith y byw. JN 


2. Pwy all ddyrnad yn ei galon, 

Loesau chwerwon angau du, Al 
Lled a dyfnder yr Iorddonen 

Ond y sawl aeth trwyddi 1 hi, 

O'r fath dorf sydd wedi blaenu Î 


“i 


O bob graddau, llwyth ac iaith, 
Rhoddir ninnau oll yn fuan, 
Yn y graia an—lety llaith. 


3. Ni arbedir gan yr angau, o. 
Neb mewn urddas nac mewn bri 
Rhaid i'r brenin fel cardotyn 
Fyn'd i'r dyffryn tywyll du; 
Rhaid i weinidogion ffyddlon, “ 
Iesu tirion ado'i sedd, 
Rhaid i bawb yn ddiwahaniaeth 
Fyn'd yn 'sglyfaeth pryfed bedd. 





Au F 








o 
e2 


. William Jenkins er.ein galar,' 
Aeth i'r fyddar ddaear ddu, 

Oddiwrth wedd ei briod hawddgar, 
Ca'dd ei ysgar gydmar cu * ; 

Oddiwrth haws o berth'nasau 
Aeth yn ddiau, do, o'r lle, 

Y bu'n ddefnyddiol am flynyddau, 
Sef y Dolau, ei anwyl dre', 


5. Deg â thair o am meithion, 
Y bu'n poril i Seion Wiw, 
Trwy! Bre Dn Tesu'n geidwad, 
Wrthddrych gwiwfad g gwir Fab Duw, 
O mor ddiwyd y Mafnnodd, 
Er dwyn lluoedd at y 'Tad, 
O gaethiwed Babel greulon, 
Ï gael coron Nef yn rhad. 


6. Nid oedd tywydd na dim arall 
I'n brawd hygall coeliwch hyn, 
Fyth yn rhwystro iddo deithio. 
Dros ei Athro Iesu gwyn; 
'Tua chyfarfodydd misol, 
Neu chwarterol mewn rhyw le, 
Hefyd yn ein cyma anfaoedd, 
Rhyfedd fel yr ymd irbchodd E. 


7. Hynod fel y gwnai ddarhinio, 
Gyflwr dyn trwy bechod cas, 
Deddf y Duwdod arno'n gwgu, 
Am ei wthio o'r byd i ma's, 


* Nid oedd ond ychydig er pan briododd ein brawd ymadaw. 
edig, ond erbyn ei fod wedi rhoddi llam i'r stad briodasawl, lyna 
angau yn torri yr undeb, galarus yw meddwl peth fel hyu, gyda 
phriodoldeb gellir dweyd—'' Pa beth yw dyn i feddwl am dano.” 








4 


A chyfiawnder pur yn gwaeddi, 
(O herwydd tori deddfau Duw), 
““ Gan farw, ti a fyddi farw,” 
Euog heddyw, ni chai fyw. 


8. Yna'r dagrau heilltion dreiglai, 
Dros y gruddiau'n fuan iawn, 
Ei wrandawyr welai'n eglur, 
Eu bod yn droseddwyr llawn ; 
Dim yn awr ond llid y Duwdod, 
Lawr i ddyfod arnynt hŵy, 
Dim ond fllamiau ac och neidiau, 
Iddynt hwythau fyddai mwy. 


^Ŵ 


9. Wedi iddo ddangos natur 
Y ddeddf gywir iddynt oll, 
Drygeddpechod ynghyd a'i hylldod, oi. 
Yna eu bod 'nawr ar goll; _ 
Hedai'n fuan tua Bethlem, 
Gethsemane, ac i'r groes, 
Dygai'r ceidwad 'nawr i'r amlwg, 
Idd eu golwg rhag mawr loes. 


Ag 


10. Dywedai'n ebrwydd, er mae'n haeddiant 

Yw bod dan ei soriant ef, 2 

Cym'rwch gysur, fe arbedir 
Y pechadur gadw'i lef; 

Am drugaredd trwy fawr rinwedd, y> 
Gwaed yr Iesu ceinwedd cu, 

Y mae bywyd, cred yn unig, 
Gobaith gwynfyd sydd i chwi. 


11. O mor hyfryd byddai'n traethu, y ; 

â Ynghylch golud Iesu mawr, : 
Llawnder grâs i ddyn colledig, Ŵ 
Archolledig ar y llawr; HA 








4 


3) 


Iechawdwriaeth gyflawn helaeth, 
Doniau odiaeth perffaith pur, 

Duw a dyn yn ymgyfarfod, 
Trwy y cymmod mwya'n wir. 


12. Mewn deheurwydd gwnai amddiffyn 
Uu Ordinhadau'n.brenin gwiw, 
'E ddatguddiau dwyll resymau, 
Cyfeiliornadau o bob rhyw ; 
Egwyddorion Llywydd Seion, 
Geiriau glwysion nef y nef, 
A bregethid â gyhoeddid, 
Ac a ddysgid ganddo ef. 


13. Nid rhyw seren wibiog ydoedd, 
Yn ffurfafen gyhoedd Crist, 
aa Ond sefydlog gan ddysgleirio, 
a Er goleuo adyn trist; 
| Crist a'i angau bob amserau, 
Fyddai ei bregethau ef, 
u Neb ond Crist gyhoeddai'n geidwad, 
| I'r ymddifad dan y Nef. 


4 14. Galar mawr a hiraeth calon, 
Dan ein dwyfron heddyw sydd, 

Pan feddyliom fod gweddillion, 
Ein brawd ffyddlon yn y pridd, 

gn O'r fath golled sydd o'i golli, 

te 'Tristwch galar ar bob llaw, 

Eglwys Crist sydd yn galaru, 
Am ei roddi'n rhych y rhaw. 


15. O na buasâi i ti angau, 
Droi dy saethau at ryw un, 
Yn lle taro un mor ddawnus, 
Ac mor fedrus a'n brawd cun ; 










Ô 


Mor ddefnyddiol, mor ymdrechgar, 
“Tra bu ar y ddaear hon, 
Llawn rhinweddau cymwynasau, 
Oedd yn ddiau ein brawd llon. 


16. Os mae colled oedd marwolaeth, 
Y dyn odiaeth hynod hwn, 
I laweroedd yma heddyw, 
Iddo ef mae'n elw gwn; 
Y mae ganddo etifeddiaeth 
Werthfawr, helaeth odiaeth iawn, 
'Telyn auraidd er hyfrydwch, 
Gwir ddedwyddwch perffaith llawn. 


17. William anwyl dywed imi, 

Faint yw tegwch Iesu'th ffrind, 

Beth yw rhif y dorf ddysgleirwych, 
I blith ba rai y cefaist fyn'd, 

Beth yw ardderchogrwydd gwynfa, 
Lle mae trigfa'r duwiol hâd, 

Beth yw gwerth yr holl drysorau, 
Gefaist tithau gan dy dad. 


18. Dywed rywbeth am y ffynon, 

Sydd yn golchi'r duon rai, 

Ac am hyfryd wysg cyfiawnder, 
Guddiodd lawer yn ddiau; 

Beth yw gwerth y goron auraidd, 
Ynghyd a'r palmwydd sy'n dy law, 

Beth yw'r gân ddiddarfod hono, 
Yn y wlad sy'r ochor draw. 


19. 'Rwyn dych'mygu gwel'd y teulu, 
Oll yn gweni arnat ti, 
Pan y dringaist trwy'r uchelder, 
Mewn i blith y seinber lu; 








AR 


* 





7 


Gan roesawi yn galonog, 
Un fu'n enwog yn ei ddydd, 
I gydwledda 'mhlith y dyrfa, 
Sydd yn ngwynfa, gwlad y dydd. 


20. William Jenkins wyt ti'n adwaen, 
Y gwroniaid aeth o'th fla'n, 
Joseph Harries, J. P. Davies, 
Breeze â Hering fechgyn glân, 
Jones Drefnewydd, China enwog, 
Evans Maesyberllan gynt, 
Saunders Merthyr, Titus Lewis, 
Fu'n llafurus, 'nawr nid y'nt. 


21. Ti gei weled dy gyfeillion, 

OlÎ yn glau ar Sion fryn, 

Hefyd rai fu'n cydlafurio, 
A. thi yma yn y glyn; 

Ti gei hefyd wel'd dy briod, 
Hawddgar, serchog, hynaws fwyn, 

AS r cor dysgleirwych hynny, 
Sy'n pêrganu yn ddigŵyn. 


22. Boreu braf sy'n mron a gwawrio, 
I ddihuno teulu'r bedd, 
Adgyfodant oll yn union, 
Pan y rhoddo'r udgorn 1êf; 
'Tithau frawd ar ddelw Iesu, 
Cei nyg godi o lwch y llawr, 
Wedi hynny cei ddysgleirio 
_ Yn oes oesoedd fel y wawr. 


23. Ffarwel, ffarwel anwyl William, 
Gyfaill dinam hyd y dydd, 
Pan y cwrddwn draw ar Seion, 


Yn mhlith etifeddion ffydd, 








Ss a 


Yno ni gawn ganu'r Anthem, 
Yn*yr hên' Gaersalem fâd, ; 
Bloeddio “iddo Ef boed moliant, 


A'r gogoniant am y gwa'd.” 


24. Arglwydd grasol gwna ni'n barod, 

Cyn del dyrnod Angau du, 

Fel bo'i ninau gael groesawiad, 
Mewn i'r Ddinas wiwfad fry ; 

Gwlad heb drallod, gwlad heb bechod, 
Gwlad heb nychdod, poen na chlwy”, 

Gwlad 'nol cwrdd o fewn i muriau, 
Nad oes eisiau 'madel mwy. 


O'r Dolet aeth y delyn,—welir mwy 
Ein heff. William Jenkin, 
Hunodd, distawodd y dyn 
Brafaf—mae'n fwyd i bryfyn. 


O fachau pob afiechyd,—drwy angau 
Y. dringodd i'r bywyd, 
Yn olau i'w anwylyd, 
E' gana fawl—gwyn ei fyd. 


Â llw gadam y llwyr godir—ei lwch 
O loches marwoldir ; 
Ac yna ef a unir, 
A theulu'n por—tylwyth pur. 


D.S.—Ni. chaniateir î neb Argraffu na Chyhoeddi y 


Farwnad hon mewn un modd. 





T. JAMES, ARGRAFFYDD, LLANDILO, 

















